—^es'-T- 










1 í ánaðarrit til stuðnings kirlcju og kristindómi fslendinga, 
gefið' ut af hinu ev. Iv.t. kirkjufélagi fsl. í Vestrheimi. 

RITSTJÓRI JÓN BJARNASON. 


7. ár. WINNIPEG, OKTÓBER 1892. Nr. S. 


S O N JSÍ E T T A. 

Eptir úm Valdemar Briem. 


Hann fkug á burt sera fugl til betri stranda, 
minn í'agri engill, dauðans frosts er kenndi. 

Eg eptir stend á strönd og huga sendi 
á eptir hinum hjarta-biíða anda. 

Hann brosti hjer svo blítt á dauðans sti’öndu, 
hve brosir hann þá nú á dýrðarlandi 
í helgra engla hópi lofsyngjandi! 

Mitt blóm, rnitt Ijós, raitt gull er guðs í höndu. 

Mitt blórn, það dó í fyrsta vetrarfrosti, 
mitt fagra Ijós var slökkt af dauðans gusti, 
raitt dyra gull í grafardjúp eg missti. 

í Eden grœr það blórn, er liýrt rnjer brosti, 
mitt bjarta ljós upp kveikir lífsins fursti, 
og gullið initt er geymt lijá Jesú Kristi.i) 

I) Sonnetta Icssi er orkl eptir liarn eitt ungt, er síra Jón heitir.n Steingrírnsson og 
kona hans misstu. . 


i 



—114 


KENNINGIN UM EILÍFA FORDÆMING. 

Eptirí/ríz Lárus Halldirsson. 

XJtskúfunarkenningin hefur nú uin tíma veriö á dagskrá í 
hinum tveimur kirkjulegu noánaSarritum, er út koma á íslenzku, 
„Sameiningunni" og „Kirkjublaðinu“, og er því án efa einnig 
komin á dagskrá hjá fjölda-mörgum, er kaupa og lesa rit þessi. 

Ritstjóri „Kbl.“ lýsti yíir því í 6. tölubl. 1. árg., aK deilugrein- 
ar um þetta efni mundu vart fá rúm í blaðinu. 

En mjer finnst málefni þetta vera svo þýðingarmikið, að 
jeg treysti því, að ritstjórinn muni ekki loka „Kbl.“ fyrir aðsend- 
um greinum um það, enda þótt í aðra átt fari en þá, sem haldið 
hefur verið fram í blaðinu. 

Mjer virðist í því, sem um þetta alvarlega efni hefur verið 
ritað, vera of milcið' talað um lærdóminn sjálfan, sem, eins og 
„Kbl.“ rjettilega tekui-fram, er með öllu ofVaxinn mannlegum 
skilningi, en aptur á móti of lítið 'um uppsprettu lærdómsins, 
guðs opinberaða orð, og áhrif þau, sem það hlýtur að hafa á 
skoðun manna á guðs-orði, ef það ersjálfu sjer sundurþykkt í 
þessu atriði eða öðrum. 

Af því að vitnað hefur verið til Ágsborgarjátningarinnar, 
en orð hennar munu vera öllum þorra alþýðu ókunn, vil jeg setja 
þau hjer eptir útleggingu lektors Sigurðar Melsteð: 

,,Enn fiemur kennum vjer, að Kristur muni birtast viö enda hoims, til aö 

,,halda dóm, og muni uppvekja alla framliöna, gefa guöhræddum og útvöld- 

,.um eilíft líf og ævarandi fögnuö, en fyrirdæma óguðlega og djoflana, svo 

,,að þeir pínist eilíflega. “ 

Samkvæmt þessu hefur íslenzkri a'þýðu hingað til verið 
kennt í barnalærdórasbókum, sálmabókum og öðrutn guösorða- 
bókum. Og „Sam.“ vill, að hin íslenzka kirkja eins og allar 
aðrar kristnar kirkjudeildir beygi sig fyrir orðum frelsarans, er 
sýna oss djúp staðfest milli bústaðanna hinum megin, er enginn 
fær yfir koinizt. 

En „Kbl.“ vill láta spurninguna um hina eilífu útskúfun 
standa óleysta, og fylgir í því efni guðfræði hins danska biskups 
Martensens, getandi þess um leið, að f jölda-margir prestar á Is- 
landi líti eins á þetta mál, að „eilíia, óendanlega útskúfunin sje 
óle ysanleg vandaspurning á voru jarðneska þekkingarstigi". 

En ætla það verði ekki fieiri spurningar í trúarbrögðunum, 



115 — 


sem hið sama megi segja um, ef vjer förum að beita eigin rann- 
sökn einni saman við þær,og hættuinað lúta hinu opinberaða guðs- 
orði í ritningunni, eða förum að finna mótsagnir í guðs-orðinu, 
eins og Martensen biskup hefur þxStzt finna í þessu efni? 

Ritstjóri „Kbl.“ segir, að sjer rísi hugur við, „ef ágreiningur 
um þetta efni, sem vjer höfum svo harðla lítil skilyrði til að 
skilja og staðhæfa um, skyldi veikja vorn íslenzka, lcristilega og 
kirkjulega fjelagsskap“. En það eru svo mörg trúaratriði, sem 
eru þannig löguð; og dettur þó engutn í hug, að gjöra svo breiðan 
grundvöll kirkjufjelagsskaparins, að hver kennimaður kirkj- 
unnar megi hafna þeirn trúaratriðum, er honum finnst hann ekki 
hafa nægileg skilyrði til að skilja. Mundi það ekki líka verða: 
„Burt með ákveðin trúaratriði“? 

Vjer megum ekki leggja of mikla áherzlu á j?að, hvað vjer 
skiljum, og hvað vjer af þeirri ástæðu treystum oss til að stað- 
hæfa; heldur liggur aðaláherzlan á hinu, hver sje skýlaus kenn- 
ing ritningarinnar. Ef vjer höfuin glöggt oggreinilegt guðs-orð 
fyrir oss, þáhöfum vjer ávallt nægilegt skilyrði til að staðhæfa; 
og fátt mun það vera í kristnum fræðum, er öllu skýlausari orð 
finnistum í nýja testamentinu, en urn þennan lærdóm. 

Annað mál var það, ef mótsögn er í sjálfu n. t. um þetta 
efni, þannig að sumstaðar sje kennd eilíf útskúfun, en á öðrum 
stöðum, að allir verði á endanum hólpnir. 

þetta er það, sem Martensen heldur fram. 

En kirkjufeður vorir, Lúter og Melanchton, sem án efa 
miklu fremur en Martensen höfðu sjerstaka guðlega köllun og 
nutu sjerntakrar guðlegrar aðstoðar til að rannsaka og jiýða 
guðs orð, hafa einnig þekkt þá staði, sem hann vitnar til, og þó 
settu þeir skýlausa útskúfunarkenningu í játningarrit kirkj- 
unnar. 

Mjer virðist því þegar af þeirri ástæðu varhugavert, að sam- 
sinna þessum martensensku mótsögnum, og að bre:ðu þær út á 
meðal alþýöu, eins og „Kbl.“ hefur gjört. 

Vitaskuld er það, að sjeu mótsagnir í hinum helgu ritum um 
þetta eða önnur trúaratriði, þá er rjett, að alj’ýða manna fái að 
vita það. Afleiðingin verður blátt áfram sú, að jiað verður liætt 
að virða þessi rit sem óyggjandi guðs-orð, þau verða að eins 
skoðuð sem hvert annað mannlegt orð, og kristindómurinn að 



— 116 — 


eins sem eitt af hinum mrrgu andlegu þroskastigum mannkyns- 
ins, eins og vantrúarmenn haldu íram. 

Eu á nú nokkur inótsiign eóa mótsetning sjer staö í orðum 
ritningarinnar í því eí’ni, seui hjer ræöir um? 

„Til eru staðir í heilagri i - itningu,“ segir Martensen, „sem 
kenna blátt áfram eilífa glötun, sje ekkert úr þeim dregið“. þessa 
staði þekkja allir; þeir eru margir, fiestir orð i'reharans sjálfs, og 
svo ákveðnir og ótvíræðir, að ekki er unnt að skiija þá á annan 
hátt. Um þessa staði er því enginn ágreiningur. „iSlikir staðir 
benda skýlaust til óendanlegrat- pínu.“ 

Ert svo eiga að veia „í liina áttina ýmsir ritningarstaöir, 
sem heldur ekki má draga úr,“ og tilfærir Mart. tvo af þessum 
stöðum, sjálfsagt þá, sern hunum hafa fundizt ák veðnastir. þessir 
staðir eru: 1. Kor. 15, 22-28 og Ef. 1, 10. Jeg ueita því ekki, að 
sjeu orð eins og að ,.guð sje allt í öllu“, „allir hfgist í Kristi,“ 
„allt skyldi komast undir eitt hiifuð í Kristi" tekin út úr sam- 
bandi því, er þau standa í, þá megi leggja í þau það, sem M. vill. 
Orðin eru, eins og hann segir, sögð' „undantekningarlaust. skil- 
yrðislaust“. En eigi að leggja í þau aðra merkingu, en þau ept- 
ir sambandinu geta liaft, þa verður sambandið eðlilega bæði 
undantekning og skilyrði. 

Auðvitað ætla jeg rnjer ekki að fara út í neina ýtarlega 
biblíuþýðingu á þessum stöðum, heldur aö eins með fæstum orðum 
taka fram það, sem mjer virðist benda á, að Páll postuli hafi 
ekki meint hið sama, sem Martensen le»gur í orð hans. 

Pall er í 1. Kor. 15 að tala um upprisu framliðinna í sam- 
bandi við Krists upprisu, og að því luta þessi orð í 21. og 22. v.: 
„þar eð dauðinn kom fyrir einn mann, kom og upprisa dauðra 
fyrir einn mann; því að eins ogallir deyja í Adam, eins munu 
allir lífgast í Kristi.“ þetta er sagt um upprisu lioldsins „undan- 
tekningarlaust, skilyrðislaust". En vilji msnn með Martensen 
fara að heimfæra orð þessi til liins andlega og eilífa lífs, þá kem- 
ur undantekningin og skilyrðið strax í næsta v. (2.3. o. s. frv.): 
„Kristur er frumgróðinn; þar uæst munu þeir, er Kristi tilbeyra, 
upprísa í hans tilkomu. þar eptir keuiur endirinri, þegar hann 
selur guði og fööur rikið í hendur, þá hann er búinn að afmá 
allt veldi, herradæmi og makt; því honum ber að ríkja þangað 
til bann hefur iagt alla óvini undir sína fætur.“ Hjer er berlega 



—117— 


gjörSur greinarmunur á þeim, sem Krists eru, og öSrum, sem ekki 
eru Krists, heldur verSa að teljast meS óvinuin hans, er hann 
leggur undir fætur sína, ]?. e.: afmáir þeirra veldi, herradæmi og 
makt, gjörir þá óskaMega fyrir ríki sitt og sínaútvöldu, erfingja 
rikisins. ESa mun nokkrum detta í hug, aS Páll hefði komizt 
svona að orði, ef hann heföi verið að kenna það, að allir mundu 
á endanum veröa hólpnir? Oöruvísi kemst hann venjulega aö 
oröi um þá, er eiga aö öölast eilífa sælu, en að Kristur leggi þá 
eins og óvini undir fætur sjer. 

í Ef. 1. er sagt (v. 9. og 10.): . . . „hann opinberaSi ossleynd- 
arráS vilja síns eptir sinni 'mlþóknun, er hann haföi áður áiykt- 
að með sjálfum sjer, um ráðstöfun á fyllingu tímans, að allt 
skyldi komast undir eitt höfuS í Kristi, o. s. frv." 

Oröatiltækið „fylling tímans“ er víst aldrei haft um annað, 
en um þann tínia, þá er Kristur kom í holdinu, og segir postul- 
inn því hjer, að allt sje komið 'undir eitt höfuð í Kristi, því að 
(v. 20. og 21.) guð hafi uppvakið hann og „sett hann yfir allan 
höföingjadiím og yfirráö, makt og herraveldi“, o. s. frv. (Sbr. orð 
Krists sjálfs í Matt. 11, 27.: „Allt er mjer af mínum föður í 
vald gefiö“.) jii tta segir postulinn eins fyrir því, þó hann muni 
vel eptir því, að margir eru „fráhverfir lífi guðs“ (Ef. 4, 18.) og 
„óvinir Krists -kross;. .. .en afdrif þeirra verður tortýning“ (Fil. 
3, 18. 19.). þeir eru eigi að síður lagðir undir vald Krists, eins 
og allt annað á hitnni og jörðu. Kristur er í þessum skilningi 
„höfuðiö“ „undantekningarluust, skilyrðis'aust" (sbr. Fil. 2,9.-11). 
En eigi að skilja þetta, ,,að komast undir eitt höfuð í Kristi“, um 
sameining trúar og kærleika við hann, eins og limir á líkama 
hans, þá má fyrst segja: það er tilgangurinn og öllutn ergefinn 
kostur á því (sbr. „guð vill, að allir verði hólpnir og komist til 
þekkirtgar á sannleikanum," 1. Tim, 1. 4.). og í öðru lagi: þá er 
skilyrðið tekið fram í 13. v.: „þjer sem trúið,“ í 14. v.: „þá, sem 
hans eru,“ í 15. v.: .,trú j'far á droitin Jesúin og elsku j’ðar til 
allra heilagra,“ í 19. v.: „mikilloiki lians máttar við oss, sem 
trúum fyrir kraft hans almættis". 

Enn er eirtn staður hjá Páli, nh Kól. 1, sem er mjög líkur 
Ef. 1. þar stendur (v. 16): „allir hlutireru skapaðir fyrir hann 
og til hans“ og (v. 19., 20.): „það þóknaðist guði, að öll fvlling 
skyldi búa í honum og að koma ölLu í sátt við' sig fyrir hann, 




] 18— 


bæfii því, sem er á jörfíu og himni“, o. s. £rv. En svo kemur skil- 
yröið að því, er Kólogsaborgarrnenn snertir í 23. v.: „Ef þjer að 

eins standið grundvallað'ir og atöðugir í trúnvi, og latið ekki 
bifa yður frá von þess náðarlærdóms, sem þjer hafið numið og 
boðaður er sjerhverri skepnu undir lnmninum". 

Samkvæmt þessu hljóta án efa einnig að skiljast orðin í 1. 
Kor. 15, 28.: „svo að guð sje allt í öllu“. 

Ekki er því að neita, að þessi orð „allt í öllu“ eru harðla yfir- 
gripsmikil og virðast jafnvel enn þá þýðingarhærri heldur en 
Ef. 4, 6. („yfir öllu, urn allt og í öllu“) eða Iióm. 11, 36. („frá 
honum, fyrir hann og til hans eru allir hlutir“); hafa einnig án 
efa sjerstaka þýðingu, að því leyti sem þau eru töluð með sjer- 
stöku tiiliti til hins mikla endimarks allra ráðsályktuna guðs, 
sem er hinn eiiífi, órannsakanlegi kærleikur. Sú hugmynd, að 
þessi kærleikur hins alvalda skapara verði „allt { öllu“, spegli 
sig í hverri skapaðri veru og gagntaki hana með fullkoinnum 
friði og fögnuði, er hið æðsta og inndælasta, er mannlagt hjarta 
getur hugsað sjer sem innihald eilífóarinnar, eins og líka óhætt 
er að segja, að einmitt þessi hafi hugsun drottins verið frá önd- 
verðu, 

En þrátt fyrir þetta megum vjer þó ekki leggja þá merking 
í þessi orð Páls, sem kemur í beina mótsögn við önnur orð hans 
bæði á þessum sanra stað og víðar, þar sem hann með berum orö- 
um gjörir ráð fyrir tortýning, glötun. Vjer verðum að 
fara með Pál eins og hvern annan rithöfund, að láta hann skýra 
sjálfan sig, og ef mögulegt er vera samkvæman sjálfum sjer. Og 
ef vjer jatum, að hann hafi skrifað guðs-orð, þá mcgutn vjer ekki 
ætla, að hann geti komizt í mótsögn bæöi við sjálfan sig annað 
skýlaust guðs-orð. Ritningin verður að þýða sjálfa sig. 

Eptir þessari reglu verða oröin: að „sjálfur sonurinn rauni 
leggja sig undir þess veldi, er áður hafði lagt allt undir hans 
vald, svo að guð sje allt í öllu“ að skiljast að eins sem endurtekn- 
ing og útlistun þess, sem á undan er sagt um það, þegar Kristur 
að afioknu sínu heimsfrelsandi og heimsdæmandi starfi, „selur 
guði og föður ríkið í hendur, þá er hann er búinn að afmá allt 
veldi, herradæmi og makt,“ og „leggja alla óvini undir sína 
fætur“. 

Og þó oss gangi illa að hugsa oss endimark tilvei unnar og 



—119 


innihald eilífðarinnar aö eins sern fullkorainn skilnað milli eóðs 
og ills, milli ljóss og myrkurs, og oss mundi falla betur í geð’ að 
mega trúa því, að allar illar verur verði á endanum góðar, og 
allt myrkur dreiiist fyrir dýrðargeislum guðs heilagleika og 
kærleika, þá verðum vjer að beygja oss í auðmýkt fyrir guðs 
eigin heilaga oi’ði, en ekki fara eptir vorum hugsunura og til- 
finnin^um. 

Eitt er víst og áreiðanlegt, að „guð vill ekki dauða syndugs 
manns, heldur að hann snúi sjer og lifi,“ að hann hefur sent 
„einkason sinn til að kalla til sinnar kvöldmáltíðar alla — alla,‘‘ 
og að „engin fyrirdæming er yfir þeim, scm eru í Kristó Jesú“. 
Látura þá hin geigvænlegu orð hans um fyiiidæmingu og glöt- 
un þrirra, sem ekki trúa á hann, fylla oss heilagri alvöru og á- 
huga á aö lifa sjálfir í sameiningu trúar og kærleika við hann, 
og leiða alla, sem vjer getum til þessa samalífs. Keppumst við að 
höndla hnossið og komast gegnum hið þrönga hlið, og sleppum 
ekki frelsaranum fyr en hann blessar oss með fullri blessun síns 
guðlega kærleika. 

Og þegar vjer svo hugsum um hin síöustu afdrif þeirra, sem 
„ekki trúa sannleikanum, heldur hlýðnast ranglætinu," og oss 
kann að verða að spyrja með skáldinu: 

Hvort dregur hann þá ei að landi séinna? 

Hvað megnar ei liins almáttuga kraptur?—, 
þá hugfestum, að það er eitt, sem kraptur hins almáttuga megn- 
ar ekki: að fyrirgefa þeim.sem ekki finnur þörf á fyrirgefningu, 
náða þann, sem enga náð vill júggja, frelsa þann, sem ekki vill 
frelsast láta. — Aörir verða ekki fyrirdæmdir heldur en þeir, 
sem ekki vilja safnast undir vængi hinnar eilífu miskunnar. 

Hann er óneitanlega hræðilegur, þessi lærdómur um eilífa 
útskúfun. En er ekki líka liræðilegt vald myrkranna, sem 
maðurinn getur ofurselt sig, ekki einungis með lastafullu líforni, 
heldur engu síður og umfram allt með því, setn er synd allra 
synda, dð hafna náðinni í Jesú Kristi, gjöra guð að 
lygara með að trúa ekKÍ þeim vitnisburði, sem guð hefur vitnað 
um sinn son (1. Jóh 5.-10.)? 

Eins og Martensen tekur fram, og jeg að nokkru leyti h ef 
áður vikið að, þá er erfitt að hugsa sjer þessa eilífu útskúfun, 
þegar maður festir hugann við guðs föðurkærleika, og það er 



120 — 


sjálfsagt', sem Mynster segir, að ,,ef það væri rnngulegt, að hinn 
tortýndi gæti meS sannii iðrun s> nt úr djúpi gldtunarinnar and- 
vörp sundurkramins og trúaðs hjarta til hinnar öendanlegu rnislc- 
unnsrmi, jrá mundi liinu almisku.insami heyra þau“.—„En erþað 
mögulegt?“ heldur hann afram. „Getur sá fundið þaðan veg til 
apturhvarfs og trúar, sem lrjer í lííi hefur hafnaS sjerhverri á- 
rninningu guðlegrar miskunnar, og hvorki hefur latið vekjast af 
velgjörðum guðs nje hegningum hans, heldur hert hjarta sitt í 
synd og hatri og þrjözku?“ Jeg sje engu „vonarljösi" bregða 
upp r þessum spurningum Mynsters, og jeg skil áminninguna, sem 
hann segir að hljömi einnig úr undirdjúpunum til vor: „sakfellið 
eigi, svo jrjer verðið ekki sakfelldir‘‘, alveg gagnstætt því, sem 
„Kb].“ vii-ðist skilja hana, enda hætir Mynster við: „sjerhver efli 
sáluhjálp sína með ötta og andvara" (Fil. 2, 12) og „í dag meðan 
þjer heyrið rödd guðs, þá herðið ekki hjörtu yðar“ (Heb. 3, 7-8). 
Og í niðurlagsbæninni talar hann um „veldi myrkranna, er sitja 
um hina ístöðulitlu og svæfa þá með sætum söngvum, til þess 
þeir skuli vakna í skelfingu“ og biður síðan: ,.Ó, guð vor, lát sál- 
ina vakna fyr en það er orðið um seinan“. Mynster stendur al- 
veg á grundvelli hinnar lútersku kirkju, eins og hann er tekinn 
fram í Ágshorgaijátningu. 

Maitensen þar á mðti víkur frá þessum grundvelli með sinni 
mdtsagna- og miigulegleika-kenningu. En þö útlistun hans sje 
snilldarleg og fögur orð hans um kærleiksráðsályktun guðs og 
hinn kristilega kærleika, sem vonar allt, og þú hún sje nijög svo 
heillandi fyrir mannlegt hjarta „hin ljösa von á almættiskærleika 
guös“, vonin um „að ljósið muni á endanum skína jafnvel inn í 
hin yztu myrkur“, þá verð jeg með hin sti'öngu og skýlausu orð 
frel.'-arans í huga, að skoða allar slíkar raddir að eins sem fagran 
hafgígjusiing, sem rjettast sje að byrgja eyrun fyrir.—Hann var 
sjálfur hin fullkomna opinbei'un guðs almættiskærleika, en hefur 
þó ekki geíið neina slika von. þess vegna, svo lengi sem þessi 
fagra von verður ekki samrímd viö orð hans. og þau ekkiskilin 
öðruvísi en iill hin kristna kirkja hefur skilið þau, ætla jeg að 
það sje viðurldutamikið, að ala hana í brjósti sinu, og enn við- 
urhlutameira fyrir kennendur guðs orðs aö g'æða hana hjá al- 
þýðu manna. 

Martensen viðurkennir að vísu mögulegleik eilífrar út- 



— 121 — 


skúfunar, en að eins sem aðra lilifiina á ál“ysanlegri, hugsunar- 
legri og biflíulegri mátsögn. „Kbl.“ viröist álíta þetta nág; en 
ekki skil jeg, að þa5 geti verið góður grundvöllur fyrir kirkjuna 
að standa á. 

„Enginn getur lagt annan grundvöll en þann, sem lagður 
er,“ og kennendur guðs-orðs eiga að vera fastheldnir við hinn 
áreiðanlega lærdóm ein.s og hann hefur kenndur verið (Tít. 1, 9.). 
En hafi nokkur lærdómur verið kenndur í fyrstu kristni og sje 
enn kenndur sem áreiðanlegur í ritum hinna fyrstu votta Jesú, 
þá er það þessi: að hver, sem trúir á guðs engetinn son, liefur 
eilíft líf, glatast ekki, dæmist ekki, en hver sem ekki trúir, sá 
er nú þegar dæmdur, því hann trúði ekki á nafn guðs eingetins 
sonar (Jóh. 8, 16.-18.). 

Kollaleiru 24. júlí 1892. 


RÖ.YG AÐFERÐ TIL AÐ SAFNA FJE 
I RIRKJULEGAJi ÞARFIR. 


Eitt af málum þeim, er rædd voru býsna ýtarlega á síðasta 
kirkjuþingi voru, var um það, hver meðul til fjárafla í safnaðar- 
þarfir ætti að forðast. það mál hefur meiri þýðing fyrir safn- 
aðarstarfsemina almennt he'dur en flestir gjöra sjer íhugarlund, 
og þess vegna viljum vjer fara nokkruin orðum um það einmitt 
nú, þegar sá tími ársins fer í hönd, að mestöllu því f je er safnað, 
sem árlega útheimtist til allra hinna sjállsögðu útgjalda safn- 
aðanna. 

þar sem kirkjan er ríkiskirkja eins ogá fósturjörð vorri, eru 
söfnuðirnir lausir við þær áhyggjur, sem eru því samfara að 
safna fje árlega til að bera safnaðarstarfsemina áfram. þ.irsem 
kirkjan og ríkið er algjörlega að skilið cins og hjer í landinu, 
verða kristnir menn að bera öll þau útgjöld, sem kirkjunni ætíð 
hljóta að vera samfara. þar ákveða þeir sjálfir, hversu mikið 
þeir vilja leggja í sölurnar fyrir málefni kristindómsins. þar er 
ekkert æðra vall, sem leggur svo og svo mikinn skatt á hvern 
einstakan meðlim kirkjunnar, er heimtur sje inn á lagalegan 
hátt eins og liver önnur útgjöld í opinberar þarfir; heldur á- 
kveða þeir merm það sjálfir, sem mynda kirkjulegan fjelagsskap 



— 122 — 


sín á railli, hve raikiö þeir vilja legsrja í sölurnar, til þess guðs- 
orö sje prjedikaS meðal þeirra og náSarmeÖulunum útbýtt á þann 
hátt, sem boðinn er í guðs-orði. I fljótu bragði virðist það æði- 
mikið handhægra, þegar hið opinbera, ríkið, landsstjdrnin, ber 
alla ábyrgð af viðhaldi kirkjunnar og innheimtu útgjalda þeirra, 
er í kirkjulegar þarfir ganga. En þegar betur er athugað, er 
það næsta auðvelt fyrir hvern skynsaman mann að sjá, hve 
raiklu heppilegra það er frá kirkjulegu sjúnarmiði, að það sje 
algjörlega á valdi hvers eins, hvort hann vill leggja nokkuð af 
mörkum í k'irkjulegar þarfir eða ekki neitt, og um leið, hve 
mikið hver kirkjulega sinnaður maður greiðir af hendi. Allur 
kirkjulegur fjelagsskapur byggist á saraeiginlegri trú. það or 
trúin á frelsis-sannindi kristindömsins, sem einn gefur manninum 
rjett og um leið skyldu til að tilheyra kristnum söfnuði. Sú 
trú skapast ekki fyrir neitt ytra valdboð. Hún myndast ekki 
í nokkru hjarta fyrir það', þútt hinir voldugu láti þaö boö út 
ganga, aö hjer eptir skuli þegnar einhvers ríkis tilheyra ein- 
hverri ákveðinni kirkjudeild, eða þött gefið sje tilkynna með 
konunglegri auglýsing, að einhver viss tiltekin trúarbrögð skuli 
vera hin opinberu trúarbrögð í landinu, og allir þegnarnir hljóti 
þess vegna að greiða árlega tíund af ef’num sínum til viðhalds 
þeirri kirkju. þar sem svo er ástatt, tilheyrir hvert mannsbarn 
þjóðarinnar, sem ckki segir sig opinberlega úr lögum viðkristna 
nienn, hinum kristna söfnuði. Að yfirborðinu til er það undur 
fagurt ) annig að mega benda á heila þjóð, þar sem svo að segja 
hvert mannsbarn heyrir kirkjunni til, en aptur svo undur rauna- 
legt að virða fyrir sjer aðskilnaðinn, er fram kemur hvervetna, 
jiar sern kirkjan og ríkið er hvort öðru óháð; þar eru margir, 
sem ekki heyra til neinutn kristnum söfnuði \ ið hlið hinna, sem 
opinberlega játa trú sína og daglega leggja meira og minna í 
sölurnar fyrir trúarsannfæring sína. En þessu er einungis 
þannig varið aö yfirborðinu. þegar verið er að tala um heila 
þjóð, sem sje kristin, hlýtur inaður einlægt að ganga út frá því í 
huga sínum, að |>ar sjeu svo og svo margir kristnir að eir.s að 
nafninu til. Og það er þó vi.ssulega raunalegra en al!t annið. 
þar sem allir tilheyra kirkjunni, fæðast inn í liana og vita ekk- 
ert, hvað það hefur að j>ýða að standa fyrir utan hana, verður 
tilfinningin svo sljóg fyrir safnaðarskyldum kristins manns. 



Safnaðarhugmyndinni er þar svo hætt við að deyja út, því eng- 
inn finnur til þess, að hann verði neitt sjerstakt á sig að leggja 
eða að því fylgi nokki’ar sjersíakar skyldur aðtilheyra kristnum 
söfnuði. Margar af þessum skyldum birtast manni þá sem skatt- 
ar og tíundir, er hegning laganna knýr einstaklinginn til að 
greiða af hendi. — þar sem ríkið og kirkjan er aðskilið, hefur 
liin opinbera landstjórn engin minnstu afskipti af kirkjumálun- 
um. Kristnir ínenn mynda þar safnaðarfjelagsskap af eigin 
hvöt; þeir, sem ekki vilja vera kristnir, koma þar hvergi nærri. 
Af frjálsum vilja-, án pess að vera til þess knúður af nokkru 
utan að komandi valdhoði, leggur þá hver einstakur safnaðar- 
limur það fram af efnum sínum, er honum þóknast, og fer þá 
upphæðin ekki síður eptir göfuglyndi hjartans og þeim mæli 
trúarinnar, er liann hefur hlotið, en eptir efnalegum ástæðum 
hvers eins. Menn finna þá til þess, að þeir eru að leggja eitthvað 
í sölurnar fyrir hið góða málefni,—eru að verja einhverju af eig- 
um þeim, sem guð hefur gefið þeim til að eflaog útbreiða ríki hans 
ájörðunni. Safnaðarhugmyndin og safnaðarskyidurnar verða 
mönnurn Jrannig margfalt Ijósari þar sem fullkcminn aðskilnað- 
ur á sjer stað milli ríkis og kirkju, en þar sem allt fje í kirkju- 
legar þarfir er lagalegt skyldugjald. 

En svo verða þá söfnuðirnir að konra sjer saman um beppi- 
legustu aðferðina til að heimta saman nægilegt fje á ári hverju. 
Bezta aðferðin og eðlilegasta er sú, að láta gjöldi i frá hverjum 
einstökum safnaðarlim vera bein gjöld í sjiið safnaðarins. ])egar 
söfnuðirnir halda ái'sfundi sína, gjöra þeir yfirlit yfir öll vænt- 
anleg útgjöld á komandi ári. Og svo lofar hver safnaðarlimur af 
frjálsum vilja að greiöa af hendi einhverja tiltekna upphæð. 
þegar söfnuðurinn þarf á fje að halda, eru svo ]?au loforð heimt 
inn í safnaðarsjóðinn. þá veit hver snfnaðarlimur, hvað ; hann 
er að gjöra. Með tírnanum segir reynslan honum, hve hátt 
safnaðargjald lians þarf aö vera. Hann er ekki einlægt aðspyrja 
sjáltan sig, hve mikið hann ætti að greiða af hendi í hlutfalli 
við aðra safnaðarlimi. Hann er ekki einlægt að deila uppiræð 
þeii'ri, er söfnuðurinn á að gjalda, með safnaðarlima-tölunni, því 
hann veit, að ástæður manna í efnalegu tilliti eru mjög svo ólík- 
ar og að hjartalagið er einnig næsta misjafnt. Enginn slíkur 
metningur á að eiga sjer stað. Hver e'instakur safnaðarlimur 



—124— 


verður að hugsa mcð sjer: það er skylda mín að taka eins mik- 
inn þáfcfc í gjöldum safnaðarins og mjer er unnfc og jeg sje að 
þörf gjörisfc. Fyrir suinum krisfcnum mönmim virðist það vaka 
býsna sterklega, að allir meðlimir eins safnaðar ættu að greiða 
nokkurnveginn jafnt eptir efnalegum hlutföllum. Svo mundi 
það líka verða, ef öllum væri jafn-annt um málefni safnaðarins, 
— með öðrum orðuin, ef trúin væri jafn-sterk í hjöi’tum allra. 
En því er nú ekki þannig varið í nokkrum kristnum söfnuði. 
Og þess vegna er það ekki unnt, að þessi jöfnuður í útgjaldalegu 
tilliti geti átt sjer stað. Hinn fátækari greiðir opt meira af 
hendi en hinn ríkari bróðir hans. Hvers vegna? Af því trú 
hans er þá meiri og hjartað örlátara. Eins ber það viö í kristn- 
um söfnuðum, að hinir fátækari, sem þó eru vel sjálfbjarga, vilja 
láta öll gjöldin hvíla á fáeinum efnuðum inönnum, sem tilheyra 
söfnuðinum og ætíö eru fúsir til að gefa höfðinglega til lúkning- 
ar öllum nauð-ynlegunt safnaðargjöldum. Slíkt er auðvitað 
rangt og má ekki eiga sjer stað. Enginn á aö ieyna. að komast 
hjá að bera byrðina, sem eitthvað er fær um að bera af henni. 

En eitt verða þeir að hafa hugfast, sem bera mest af safnað- 
arbyrðinni, og það er þetta: I hverjum einasfca kristnum söfnuði 
hljóta einhverjir að leggja ineira á sig en aðrir; einhverjir vissir 
menn hljóta í ölluin frjálsum kristnmn söfnuðutn að bera meira en 
tiltölulegan skerf af gjöldurn safnaðarins. þeir eiga ekki aðgjöra 
Jiað með harmkvælum, heldur af fúsnm vilja. það er drottinn 
sjálfur, scm Iieimtar jað af þeiiri. Að sönnu mega þeir vinna að 
því, að hluttaka safnaðarlimanna í gjöldunuin verði sem alinenn- 
ust. En það verður bezt með því móti, að trúin verði sein al- 
mennust i hjörtunum. En þaS er utn fram allt prjedikun guðs- 
oi'ðs, sem kemur því ti! leiðar, og nm leið það eptirdæmi, sem 
hinir trúuðu í söfnuðinum gefa daglega meö breytni sinni. það, 
að bera mestar byrðarnar í einum söfnuði, á að skoðsist sem 
einkarjettindi frá drottni. 

Menn hafa verið að finna upp á ýmsum öðrum meöulum en 
þessari beinu gjalcla-aðferð til að heimta saman fje til safnaðai” 
þarfa. Söfnuðirnir eru að halda ýmsar arðberandi samkomur 
til að afla sjer f jár. þegar sainkomur þessar fara vel fram og 
hafa eitthvert andlegt innihahl, sem að einhverju leyti er skylt 
þvx verki, er söfnuðurinn hefur tekið að sjer að vinna, en öllu 



—125— 


því haldiö í f jarlægh, sem ekki er í samræmi við hið háleita og 
heilaga starf kirkjunnar, mælir í rauninni margt meS því, að 
slíkar samkomur sjeii hafðar innan safnaðanna. Síðan hin 
kirkjulega starfsemi vor hófst lijer, hefur fjárþörf safnaðanna 
orðið tilehii til þess, að hýsna margir fyrirlestrar hafa verið 
fluttir, sem annars mundu að ölluin líkindutn ekki hafa verið 
samdir, og töluvert fje hefur kornið inn í þarfir safnaðanna á 
þennan hátt. En jiað, sem vjer vildum hafa telcið fram í þessu 
sambandi, er þetta, að söfnuðirnir mega aldrei byggja mjóg mik- 
ið á þessháttar tekjum. Aö ætla sjer að heimta ini) svo eða 
svo mikið upp í árleg crjöld safnaðarins með arðberandi samkoin- 
urn er mjog svo óheppilegt. Menn verða þreyttir af þeim, ef 
jrær eru mjög tíðar, en e' - u þá orðnir afvanir þeirri aðferðinni, 
sem ætíð verður lang-bezt og heilladrjúgu.st, að fara ofan í vasa 
sinn og gjalda umsvifalaust og irieð glöðu geði það, sem til þarf 
í hvert skipti. Arðinum af slíkum samkomum ætti aldrei að 
vera varið til lúkningar hinum árlegu og fastákveðnu gjöidum 
safnaðarins, heidur til annara útgjalda, sem fyiir kunna að koma, 
eða þá í þarfir kirkjuf jelagsins. 

Hlutaveltur eða tombólur til arðs fyrir söfnuðina eru mjög 
óheppilegt gjaidheimtumeðal. þær eru allt of skyldar fjárhættu- 
spilunum, sem hvervetna meðal kristinna manna eru áiitin mjög 
svo siðspillandi. þar er alls ekkert andlegt inniliald, og áhrifin, 
sem slíkar samkomur hafa, draga fremur siðferði.slega meðvitund 
manna niður en þær lypti henni upp. Lögin í Binduríkjunum 
banna öll fjárhættuspil, hverju nafni sem jrau kunna að nefnast, 
og ætti það eitt að vera nóg til þess að s ifnuðirnir forðuðust slíkt. 
þ iö eru ótal fleiri tegundir af arðberandi samkomum, sem menn 
hafa fundið upp til að heimta saman fje í kirkjulegar þarfir, svo 
sem matarveizlur, sjónleikir og jafnvel danzsamkomur. Vjer 
getuin í sannleika margt lært af hinni ötulu starfsemi innlendra 
safnaða og kirkjufjelaga, sem er mjög svo heiðarlegt og lofsvert; 
en annað eins og þetta skulum vjer vandlega forðast að taka 
eptir. því sú fjárheimta í kirkjulegar þarfir, sem gjörð erájafn- 
ógöfugan og guðs-orði ósamboðinn hátt, er fremur sönnu, kristi- 
legu safnaðarlífi til niðurdreps en til eflingar. 

Vjer ætlum engar reglur aö gefa umfram bendingar þær 
sem gefnar voru á síðasta kirkjuþingi voru. Kristileg meðvit- 



—126 


und safnaöanna sjálfra verður að segja þeira, hverja aðferðina 
þeir mega við hafa. En þetta biðjum vjer alla að hafa hugfast, 
að beina gjaldheimtan er sú lang-bezta og henni ætti hvervetna 
að vera framfylgt. Og að því er samkomurnar snertir, þá verða 
söfnuðirnir að vanda til þeirra eins og bezt eru föng til, og forðast 
allt það, er verða megi safnaðarlífinu til hnekkis og hinu 
kristna nafni til vansæmdar. 


„ÁRINU FYRR EN ELLA'.“ 

Síra þórhallur Bjarnarson, ritstjóri „Kirkjublaðsins", ritarS. 
scpt.: „Hjeraðsfundur vor (Kjalarnessþings) slendur til núna á 
mánudaginn. Jeg hreyfi þar skdlamálinu ykkar, til þess að fá 
þar einhverjar verklegar framkvæmdir, ef unnt er. Nokkuð 
víða að hef jeg fengið vitneskju um, að samskot sjeu byrjuð eða 
,,í ráði“ til skólans; dálítið kemur inn, aldrei fer það svo; við 
ættnin hjer heima að geta lagt það til, að skólinn gæti byrjað 
árinu fyrr en ella.“ — það er vel sagt, og ætti þessi áhugi, sein 
kemur fram þar heima-, að verða hin mesta hvöt fyrir fólk safn- 
aða vorra og alla þá, sem alvarlega hugsa uin inenning og andlega 
frarnför íslendinga hjer í landinu, að láta tjársöfnuninni í skóla- 
sjóð miða eins mikið áfram og unnt er á þessu ári. Drottinn hef- 
ur gefið bændum hjer góða meðaluppskeru, og í bæjunuin liefui; 
vinnau verið yfirftjótanleg. Vjer erum þegar nokkuð á veg 
komnir, Jiótt að eins sjeu tvö ár síðan farið var að byrja. En 
það er langt í land enn. „011 byrjun er erfiö“ segir þýzkur ináls- 
háttur, en úr því hún hefur nú tekizt eptir öllum vonum, verð- 
ura vjer að sýna, að vjer einnig kunnum að halda áfram. Flest- 
ir af vinurn skólahugmyndarinnar eru nú komnir svo langt, að 
þeir trúa því statt og stöðugt, að fyrirtækið muni með drottins 
hjálp á sínurn tíma ná fram að ganga. En þá er nú aö sýna þá 
trú í verkinu. Bræður vorir heima eru að hlynna að málefninu 
með ráð og dáð. það sæti þá illa á oss sjálfum að liggja á liði 
voru. Áfram í trausti til drottins um sigur! 

-r — r ' ~i i —n - 

Grein sú, sem birtist í þessu nr.i „Sam.“ um útskúfunar- 
kenninguna eptir síra Lárus Halldórsson, var upphaflega send 




ritsfcjóra „Kirkjublaösins", en meðþeim ummælum, að hún skyldi 
verða send „Sameiningunni“, svo framarlega sem hún yrði ekki 
tekin upp í „Kbl“. Síra þórhallur Bjarnarson sendi hana svo 
hingað vestur, þar sem hann fann ekki ástæðu til að láta hana 
birtasfc í „Kbl“.; hann kveðst hafa fengið rnargar greinir sama 
efnis, en þetta sje sú efnismesta þeirra allra. Saint vildi hann 
ekki taka hana í blað sitt, af því hún hefði komið svo seint. 

„Sam.“ þakkar síra Lárusi fyrir ritgjörðina, og henni er 
það sjerstök ánægja að flytja lesendum sínum hana. Hún er 
fyrir margra hluta sakir mjög svo merkileg. það er nú á annað 
ár síðan umræðurnar um þetta efni hófust, og allan þann tíma 
hefur enginri af guðfræðingunum á íslandi tekið í strenginn 
með „Sam.“ til að verja kenning kirkjunnar og biblíunnar fyrr 
en nú síra Lárus. Vjer efumst ekki um, að ýmsum hafi komið 
til hugar að draga af þessu þá ályktun, að ísl. kirkjan væri í 
heild sinni horfin frá hinni opinberu trúarjátnig sinni í þessu 
efni og farin að flytja nýja kenning, sein aldrei hefur komið 
fram í nokkurri ísl. guðsoröabók fram á þennan dag. það lá 
svo undur nærri að draga slíka ályktun. Og þó erum vjer þess 
fullvissir, að hún væri röng. það eru enn, guði sje lof, margir 
ísl. prestar, sem trúa orðum frelsarans í þessu atriði og halda 
sjer trúlega við kenning kirkjunnar. það er sannfæring vor, 
að þeir sjeu jafnvel miklu fleiri en hinir. En hvers Vígna taka 
þeir þá ekki til máls? Hvers vegna gefa þeir með þögn sinni 
nokkrum manni ásfcæöu til að ætla, aö nýja kenningin, sem svo 
Ijóslega hefur verið sýnt fram á, að ekki væri guðs orði sam- 
kvæm, sje orðin algjörlega ofan á í ísl. kirkjunni og í þann veg- 
inn að útrýma hinni? Öíra Lárus hefur þess vegnagjört vel og 
heiðarlega. Vjer erum sannfærðir um, aö mjög margir af ísl. 
prestunum verða honum stórlega þakklátir. það er eðlilegt þeir 
óski |ress, að hann hefði ekki verið neyddur til að flýja hingað 
vestur með ritgjörð sína, en að eina kirkjulega málgagnið í land- 
inu hefði staðið honum opið. Frá þeirra og voru sjónarmiði er 
það vissulega raunalegt, að í „Kbl.“ skuli engin raust hafa feng- 
ið að láta til sm heyra til að mótmæla þeirri stefnu, er þar hef- 
ur verið haldið fram. 


INNKÖLLUN ARMENN „SAM.“: 

í Winnipeg og Selkirk Páll S. BarcLal. 

I Argyle síra Hafsteinn Pjetursson. 



í Dakota, síra •Friðrik J. Bergmann. 
í Minnesota síra A 7 . Stgr. Þorlálcsson. 
í þingvallanýlendu Björn Slcagfjörð'. 

þeir af kaupendum blaSsins, sem búa í fjarlægð við þessar 
aðalstöcivar, gjöri svo vel að senda andvirði þess til herra Magn- 
úsar Pálssonar, Box 3CS, Winnipeg, Man., og verða menn þá ætíð 
að gæta þéss, að senda peningana í registeruðu brjefi. 

þegar einhver kaupandi skiptir um bústaði, eða fær ekki 
blað sitt, er hann beðinn tafarlaust að snúa sjer til herra Jcns 
Blöndals, 588, 4th Ave. N., Winnipeg. 

Nú er sá timi ársins kominn, að allir borga blöð sín. „Sam.“ 
vonast j;ess vegna eptir, að ailir þeir hinir mörgu, sem skulda 
henni, gjöri nú svo vel, að gjalda greiðlega til innkc llunarmann- 
anna allt það, sem ];eir eiga cígoldið af andvirði blaðsins. Upp- 
hæðirnar eru smáar, ekki neina faein cent íhverjum stað. Kaup- 
endurna munar ekkert um að lata þau cent af mörkum, en 
blaðfyrirtæki vort, sem nú urn þessar mundir á við svo maiga 
örðugleika að stríða'.anunar j;að svo miklu, að gjaldist ekki þess- 
ar rnörgu smá-upphæðir, fær það ekki haldizt við. Nú er tíminn 
til að borga; munið það' 

Sæbjörsr, mánaðarblafS meíS myndum, ,1. r.rg. Ritstjóri ríra O. V. 
Gíslason. Kostar 60 cts. Fæst hjá ritstjóra Isa o dar. 


Slliinanfara hafa Chr. Ólafsson, 575 Main St., Winnipeg,, Sigfús Berg- 
mann, Garðar, N. 17., og G. S. Sigurösson, Minneota, Minn. I \ iíu blaöi 
mynd af einhverjum merkum manni, ílestum íslenzkum. Kostar einn dollar. 


KIRKJUBLAÐID , mánaöarrit handa islenzkri alþýöu, á stœrð við ,,Sam.“, 
kemr ut í Rvík, undir ritstjórn sera púrhalis Bjarnarsonar. Ma panta hja W. 
H. Pi.ulson í Winnipeg og Sigfúsi Bergmann a Garðar P. O., í’embina Co., 
N. Dak. Árg. fra nýari 00 cts. 


ísafolil, lang-stcersta blaðið á íslandi, kernr úr tvisvar í viku allt ári'ð, 
kostar í Ameriku $ 1 , 50 . Hiö agæta sögusajn sajotdar 1889 og t80o fylgir í 
kaupbœti.—,,Logberg“, 573 Main Str., Winniptg, tekr við n,jum askrifendum. 


jSAMEIMNGIN 1 '' kemr út mánaðarlega, 12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
árg.; greiöist fyrii fram. —Skrifstofa biaö'sins: 701 Fifth Ave. N., Winnipeg, 
Mahitoba, Canada. — Ltgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), l’all b. Bardal, IriðrikJ. 
Bergmann, Hafsteinn Pét sson. N. Stgr. poriaksson, M. Pals.on, Jón Blöndai. 


TRENTSMIDJA L 7 ''BERGS — IVIN'NIPEG. 



